Usharia wa Itikafu 


Kufanya itikafu ni katika matendo yaliyo bora sana, na twa'a tukufu. Kutoka kwa A'isha Mungu awe naye 
radhi anasema: "Alikuwa Mtume S akifanya itikafu (maisha yake) katika kumi la mwisho wa mwezi wa 
Ramadhani mpaka Mungu alipomkabidhi roho yake (Mtume alipokufa)" [Imepokewa na Bukhari.]. 


Na inaruhusiwa ki-sheria kwetu sisi na kwa waliokuja kabla yetu kufanya itikafu, Anasema Mwenyezi 
Mungu Mtukufu: ( Na tulimusia Ibrahimu na Ismaili Itakaseni nyumba yangu kwa ajili ya wale 
wanaoizunguka kwa ajili ya kutufu na wanaokaa hapo na (kwa ajili ya) wanaorukuqfjp kc^ujtldi'hapo 
pia") ( Al-Baqarah -Aya 125). 

https://www.al-feqh.com/sw/itikafu 


& 








